











RÍMUR HRINGS RÍMUR OG TRYGGVA (GEÐRAUNIR) 







23 »Yður skal, sikling«, sagði hún, 
sæmdir veita af engum grun ; 
lát mig, bragning, bíða Hrings, 
búist þið eigi til skjalda þings. 










30 „Hennar gangr og hegðan góð 
hæversk sýnist flestri þjóð ; 
auðar fold er sköpuð í skart, 
skinnið ber hún einkar bjartt. 




















24 »Fylkis elskan forn og ný 
festist mér í hjarta bý, 
ónauðug skal eg orð við hann 
aldri rjúfa sæmdar manna. 


31 Mektug svaraði menja grund : 
„Miklu er það dýrra sprund ; 
vizku fá menn varla leynt, 
veit það gjörst að oft er reynt. 

















25 Fylkir svaraði furðu snjallt : 
»Fyrir þig reynda eg heitt og kalt, 
þeygi er von að þessa bæn 
þiggir af mér brúðrin væna. 


32 »Hrinda mynda eg harmi brátt, 
ef héldist þessi ykkar sátt, 
elligar eru mín örlög ill ; 
jafnan fer sem verða vill. 



















26 „Sá gengr harmur hjarta nær, 
hyggin talaði ræsis mær, 
„ef eg skal borin að bölvi þeim 


báðum kóngum suður í heima. 


33 Hvort gaf öðru hæversk orð 
hringa Baldr og menja skorð ; 
svo var Tryggva launað lið, 
lýðir bjuggust veizlu við. 














27 »Þurfið ekki að ugga það, 
ágæt brúðra, er Tryggvi kvað ; 
„forlög okkar fara sem má, 
festa skal eg þig, menja Ná. 


34 Garða kóngs var glaumr í höll, 
gift var síðan menja þöll ; 
ekki mátti mjöð né vín 
mærin kenna á vörum sín. 






















28 »Hefi eg, kvað Tryggvi, stemprað ráð, 
takast mun þá með ýtum náð ; 
systir mín er svinn um flest, 
sú skal verða Hringi fest. 


Allan mánuð ágæt stóð 
öðlings frægð og veizlan góð, 
síðan fluttust sjávar til 

Saxa vörðr og menja Bil. 



















29 »Skikkju grund, sú skyld er mér, 
skulu við reikna jafna þér, 

upp á ment og mannvit alt, 
málið prýðir vífið snjalt. 


Flest alt skildist frúna við 
furðu hrygt í Görðum lið ; 

var hún þá leidd á lægis hrafn, 
lofuðu allir hennar nafn. 

















28 


RÍMUR 


37 Ríkis síns fór röskr á vit 


randa brjótr og silki fit ; 
vindrinn fast í víðum þaut, 
vænni fold úr geima skaut. 


38 Yngri maður og eldri þar 
ævar glaður í landi var, 
þá þeir kendu kóngsins för ; 
kurteis fylgdi hringa Vör. 


39 Fólkið þóttist lifna og land, 
lofðung festi skeiðr við sand ; 
upp var leidd hið ljósa sprund, 
lýðir komu á Tryggva fund. 


VI 


sa FAGRAHVÉL á fjöllum rýðr, 
fylkir sínum mönnum býðr : 
»Grípum vopn en gleymist friðr, 
göngum svo til strandar niðrí. 


55 Drífr að Tryggva drengja her, 
dögling ofan til strandar fer ; 
Hringur kom með höldum gegn, 
hann var fús að reyna megn. 


56 Báðir kasta brynjum þeir, 
börðust síðan kóngar tveir ; 
svo var ákaft ýta lið, 
öngvir komu skeytum við. 


57 Berjast síðan bragnar þá, 
beggja herrinn þetta sá ; 
dreyrinn féll á Derlings frú, 
drósin gréti ef sæi hún nú. 


104 


HRINGS RÍMUR OG TRYGGVA (GEÐRAUNIR) 


58 


59 


60 


ór 


62 


63 


64 


Huglausum var hvergi þá 
höldum vært í branda gá ; 
hver var ráðinn fjörvi frá, 
fylkisson sem mátti ná. 


Gladdist örn en gylfrin drakk 
gumna blóð svo næsta sprakk ; 
varla mátti sólina sjá, 

svo stóð hrafn um fallinn ná. 


Gemlir tók að gjalla hátt, 
gjarn að brytja ekki smátt ; 
flestir komu fuglar þá, 
fæðu sinni að bíta upp á. 


Fanst svo enginn fjaðra sár, 
flýgur þangað einnig már, 
lómrinn tók að læðast þar að, 
líklegt má yður sýnast það. 


Ormar tóku að auka skrið, 
allvel komu sér vargar við, 
bessi tók að bíta þar 
bragna kind að fallin var. 


Ljónið eyddi lýðum mest, 
lét þá pardó eigi á frest, 
úlfar tóku að æsast framın, 
ógurligt var tanna glamm. 


Ekki þarf að auka það, 

öll eru komin í þenna stað 
dýrin þau sem drottinn skóp ; 
drekinn margur að vígi hljóp. 


105 




















29 


ós 


66 


67 


68 


óg 


70 


I2 


RÍMUR 


Belgja sig á blóði nú, 
býsna mikil er fyllin sú, 
varla fá þeir vagað á braut, 
velta sér yfir hverja laut. 


Innist fátt um ýta högg 
afreks manns í fleina dögg ; 
gjör eg þar ekki grein upp á, 
get eg þar ekki sagt ífrá. 


Þetta er talið hið þriðja mest 
Þundar él með vopnum fest 
norðr í lönd, svo nefnir spil ; 
nú eru gjör á þessu skil. 


Hilditönn hefur átt það eitt, 
allvel gat hann vopnum beitt ; 
Brjám hefur unnið beztan sigr, 
bar sá kóngr að hildi vigr. 


Á Íliu völlum orustan var, 
ekki fékk meira fleina skar ; 
Bróðir lék þar bleyði bragð, 
bar hann á hilmi hlífar flagð. 


Hilmir féll og hafði sigr, 
hann er orðinn dýrðarligr, 
heilagur er hilmir nú, 

hann hefur átt sér versta frú. 


X 


EirEK hélt í Austrasalt 
öndvert vár og sumarið alt; 
margur af því kendi kalt, 
kyndugt ráð var þeygi valt. 





HRINGS RÍMUR OG TRYGGVA (GEÐRAUNIR) 







13 Lögðu inn í leynifjörð 
og leyndust upp á Saxa jörð ; 
fletja hans var fullskjótt gjörð, 
frá eg þess gjalda vigra Njörð. 













Skjótliga talar hann skildr við dáð : 
„Skötnum á eg að gjalda háð, 
til þess skulum vér tempra ráð 
að Tryggvi missi líf og láða. 












I5 Lengi frá eg þeir löttu þess, 
lyftirunnar orma skers, 
sögðu gildan geymi hers 
grimman vera sem markar fress. 








16 Sefaðist ekki seggr að heldr, 
svarar hann stutt og var þá sneldr : 

„Margur þessa maðrinn geldr, 

hann meinar oft því annar veldra. 










17 Honum var hvergi af reiði rótt ; 
raun mjög var þá myrkt af nótt ; 
bragnar tala við beizkan þrótt : 
„Borgina fáum vér aldrei sótta. 







18 Farið þið hljótta, kvað fletju drengr, 
fljótliga hann að staðnum gengr ; 
hliðanna geymdi inn harði strengr, 
hurð með járn og nokkur kengr. 











Lykla tók úr leyndum stað, 
lásum bar hann þá síðan að, 
Ýtar snúa sem Eirek bað 

inn um port og gjörðu það. 








107 




















20 


2I 


22 














24 














RÍMUR 


Grimmir háðu geira ný, 
gaflok flugu þar hátt við ský ; 
vaknar þjóð við þenna gný, 
þá var ekki kyrt um bý. 


Eldi slógu í öðlings rann 

einkar skjótt, svo kóngrinn fann, 
klæddist hart meðan húsið brann ; 
hræddist margur ófrið þann. 


Tryggvi misti háva höll, 
hirðin var þar nálæg öll, 
komust út á víðan völl, 
var þá búið við randa göll. 


Öðling spyr hver eldi ræðr, 
Eirek talar í lyndi skæðr ; 
bálið óx þá birtust glæðr, 
brögnum veittist unda flæðr. 


„Nú er sá fús er flýja hlaut 
fleina þings fyrir skjalda Gaut, 
skal eg það gjalda skikkju laut 
hún skýfði oss frá ríki í braut. 


Hitt skal mælt að hefnumst vær, 
Hringur er nú ekki næra. 

Stríðið óx um stundir tvær ; 
stillir anzar í móti og hlær. 


ills var löngu að þér vond, 
öðlings talaði þanninn son, 
ríkari er nú seggjum sjón, 
svikulan ætla eg Háreks þjón«. 


108 





HRINGS RÍMUR OG TRYGGVA (GEÐRAUNIR) 





27 






29 






31 








32 





33 






Trumban þaut en tábur gall, 
í turn og múrum organ skall, 
pílan framan í plátu small, 

pípti blóð en undin svall. 


Voðaligur var vopna kliðr, 
vísir sína þegna biðr : 

»Sæmdar drengir, sjáið þér viðr ; 
sannliga erum nú staddir miðr. 


„Felmtri engi fyrða mín 
og forðist engi dauðans pín ; 
bragnar auki benja vín, 

brátt má neyta vopna sín«. 


Tryggvi gjörðist æfr og óðr. 
öðling berst af magni fróðr, 
víst er honum í vígi hróðr, 

varð hann bæði sár og móðr. 


Búkar féllu á báðar hendr, 
brögnum af honum ótti stendr, 
hlífin lemst þar hjuggust rendr, 
hann var brátt af öllum kendr. 


Kóngsins féll þar manna matt, 
myrkrið olli þessu svart ; 

því var næst af blossa bjart, 
brodda élið gerðist snart. 


Öðling hjó til Eireks fast, 
ekki beit þá járnið hvast, 
högg var þungt svo hjörinn brast, 
hlífin stökk en ekki skarst. 

































































RÍMUR 


Eirek féll við öðlings högg 

og út af munni benja dögg ; 
svo var ræsis róman snögg 
hann reif í sundur Óðins plögg. 


Hvergi gafst þá höldum friðr, 
hilmir lék svo gumna viðr, 
braut á háls eðr barði niðr, 
berserks má það heita siðr. 


Öðling þreif upp Eireks menn, 
einatt drap hann þá fimm í senn, 
hraut á jörð úr hausum tenn, 
hann bar sjálfur merkið enn. 


Engi maður sá æðri vörn, 

allir þóttu hjá sem börn, ` 

saddi ræsir soltinn örn, 

sæmdin var honum furðu gjörn. 


Eirek komst nú upp á fætr, 

engi gefur að þessu gætr, 

sjaldan biðin á sóknum lætr, 
svella munu honum heiftar rætr. 


Buðlung tók að blása hátt, 
brytjað hefur hann ekki smátt, 
lið var eftir furðu fátt, 

fárliga hefur hann mæði átt. 


Eirek eggjar ýta þá, 

einatt biður hann höggva og slá, 
skarst í sundur brynjan blá, 
bragnar rýmdu allir frá. 


HRINGS RÍMUR OG TRYGGVA (GEÐRAUNIR) 


41 Kóngrinn er þá laginn í lær 


listar gjarn, sem fréttum vær ; 
hilmir svo með hnefunum slær, 
höldar lágu dauðir nær. 


Fylkir hafði fleiri sár, 

fossum dundu benja ár, 

virða engi við honum stár, 
var þá móður kóngrinn knár. 


Hjartað sprakk af harðri nauð, 
hetjan féll að velli dauð, 
Eirek þá við odda gnauð 
aldrei frið né trygðir bauð. 


Skemmu bygði skjöldungs sprund, 
skatnar sóttu á hennar fund, 

sögðu fallinn fleina lund, 

frúin lá sem dauð um stund. 


Þegar sem ristill raknar við 

ræddi hún svo við gumna lið : 

„Ef komumst vér inn um kastala hlið, 
kvíði eg ekki um Eireks griða. 


Kastali sá var húsa hæstr, 
harla sterkr og mjög vel læstr, 
sótti þangað svanninn glæstr, 
Sveinn gekk jafnan vífi næstr. 


Torveldligur var turninn heldr, 
traustur múrinn þessu veldr, 
hann skeður ekki inn heiti eldr, 
hvergi verðr af neinu feldr. 








RÍMUR 


Eftir fallið fleina hregg, 

fyrðar sóttu að kastala vegg, 
gengu að með oddi og egg, 

og eyddu mörgum frúinnar segg. 


Eirek kallar einkar hátt : 
ÞEg hefi sýndan frægðar mátt, 
vér munum bjóða virðum sátt, 
vil eg nú eiga falda gátta. 


„Múrinn gjörir oss mikla hlíft, 
mælti þannig ræsis víf, 
„þengils fólk og þorna dríf 
það skal kosta eins manns lífu. 


Eireks lið var einkar fátt, 

ekki treysti hann sínum mátt, 
fjarri stóð að fengist sátt, 

flýði hann burt um miðja nátt. 


Síðan var hann á Saxa grund 
sektum borinn um langa stund, 


sterkan vakti hann stála fund 
og stökk svo norðr í Eyrar sund. 


SIGURÐAR RIMUR FÖTS 


IV 


SIGURÐAR RÍMUR FÓTS 


Trapitsan var með tignum öll, 
tiggja stóð í miðri höll, 

skrifuð við stein og skurðum sett 
skæru gulli og orma stétt. 


Könnur stóðu og krúsir hjá, 
kurteis horn og bikarar svá, 
skálar, kúpur, skrautleg ker, 


skurn og rós og spíran er. 


Dúkar voru um döglings borð 
dregnir mest við orma storð, 
brúðar skari var búinn með list, 
bragna sveit var hljóð og tvist. 


Svo var dyrunum hrundið hátt, 
hurðin stökk alt upp á gátt, 

sá kom halur í hallar dyr, 
hvergi litu þeir slíkan fyr. 


Kápu hafði hann klæddan sig, 
komin er þessi sögn fyrir mig, 
röggvar voru um rekkinn niðr, 
ramligr þótti fleina viðr. 


Þegnar horfðu á þenna mann, 
þeygi frá eg þeir kendu hann ; 
sá kom drengr í döglings höll, 
að drjúgum undraðist hirðin öll. 





6 KurrestEGa var kóngsins höll Hirt var lítt um hölda þá, 
kögrum prýdd og reflum öll ; heilsar engi þegna á, 
brunnu ljósin björt sem má, á gólfið hallar gengu mitt, 
bar þar hvergi skuggann á. görpum var þar báðum fritt. 















































14 


I5 


16 


17 


19 






RÍMUR 


Sigurðr talar við segginn þann, 
fyrir siklings borði þjónar hann : 
„Tak þú rós við Rínar eim, 
rekkum bjóð að drekka þeim«. 


Sveinninn gjörir sem sikling bað, 
sæmiligt var vínið það, 

rennir á þar er rósin stóð, 
rekkum skenkir horna flóð. 


Kappinn sá er kápu bar 

knúði vigur af afli þar ; 

sá kom stormr í stillis höll 

að stukku af kertum ljósin öll. 


Báðir kalla kóngar þá : 
»Kveikið ljósin hver sem má ; 
hér hefur orðið ævintýr, 

ýta margr um brögðin býr«. 


Lýðir tendra ljósin björt, 

lýsti um allan glugga hjört ; 
horfin var þá hvítust frú, 
hvorugan sáu þeir kappann nú. 


Bragnar kanna breiða höll, 

borg og stræti, dali og fjöll, 
fjöru og skóg og fagra grund; 
fanst þó hvergi hið fagra sprund. 


10 


II 


I2 









BÓSARÍMUR 





g 





BRÖGNUM vil eg nú birta það, hvað Busla gjörði : 
Brynþvara hitti brúðrin þarfa | 
og bað hann hjálpa sínum arfa. | 








„Getur það enginn, gullaðs Freyja, 
gefa þeim líf, ef hann skal deyja. 







Anzar síðan aura meiður auðar Gefni : | 
| 
| 





yKuklaradómrinn kemur þér nú«, segir karl, „fyrir lítið, 
Bósa mátti ei bjargir veita(. 
Brúðrin anzar honum en teita : 







„Get eg ei séð, segir gullskorð, „miður mér ganga mætti 
vesligar en vómnum þínum 
víst að hjálpa kappa fínum. 







Um kveldið eftir kelling frá eg að kónginn hittir ; 
hilmir fann í hvílu sinni, 
hóf þá bæn, sem lengi er í minni. 








»Liggur hért, segir lindin bríma, slofðung Gauta, 
breytni hefur þú býsna-stirða, 
buðlung, viltu son þinn myrðag. 








Fádæmi þau kvað falda þöllin fréttast víða ; 
yvöldugir menn um veröld mesta 
munu þig, ræsir, kalla verstan. 







„Buðlung, heyr þú bænina þá, sem brátt mun eg syngja | 
og óþörf vera«, segir eymdin vífa, 
völlum þeim, sem eg vil ei hlífa. 
























19 


20 


21 


RÍMUR 


„Tungan þín bið eg tréni upp, þá tala vill ræsir, 
heyrnin burt frá höfði renni, 
og heilinn springi út um enni. 


„Buðlung, skulu þín bölvuð augun bæði springa, 
utan þú Bósa bjargir veitir 
og blíðu ekki Herrauð neitir. 


Hilmir bið eg að í hvílu sé sem á hörðu grjóti, 
og í hásæti sem á hafsins báru, 
haldinn og spentur angri sáru. 


„Hölda lið og heimrinn allur hati þig, ræsir, 
steinar og grund og stráin á jörðu 
stangi þig með kappi hörðu. 


„Fjöll og vötn þau falli að þér með feiknum ógnum, 
meinvættir með mestu grandi 
meiði þig, kóngr, í þessu landi. 


»Ef sigling viltu sigla rétt um saltan víði, 
bresti reiði, en brotni stýri, 
buðlung, allt á hlunna dýri. 


„Ef, lofðung, viltu og lýða sveitin lystug ríða, 
heltist mar og hrumist af grandi, 
svo hvörgi megir þú komast að landi. 


„Sikling bið eg að seinna verði sýnu verra, 
utan þú Herrauð heiftir neitir 
og halnum Bósa trygðir veitirt. 


„Þegi þú skjótt, in vonda vættur«, vísir sagði, 
sbeinin mun eg þín brjóta ella 
beint í sundr, in auma kella. 









BÓSARÍMUR 









22 Stillir hygst að stökkva á fætur, stryllu að lemja : 
fastur var þá fleygir branda, 
fékk hann ekki upp að standa. 













23 Kóngrinn frá eg að kallar hátt á kappa sína ; 
seggir gjörðu að sofa af létta, 
svo hafði kelling búið um þetta. 







24 Annan þriðjung yrkti hún þann að eg vil ei greina, 
mun eg hann láta líða að sinni 
og láta ei birta í vísu minni. 










25 Upphaf vil eg þó ýtum tjá á yrpu versi : 
„Tröll og flögð og töfranornir 
taki þig, kóngr, og álfar fornir. 









„Þengill, skal eg svo þægja rétt að þínu brjósti, 
höggormur er hart kann bíta 
hjarta gjöri þitt sundur slíta. 













27 vÖðling, sé þér öllu verr en eg kann mæla ; 
bergrisar og búarnir allir 
brenni upp allar þínar hallir. 















„Fylkir, skaltu frjósa hálfra, að fála sagði, 
„brenna sumr í björtum eldi, 
buðlung, rétt í þínu veldi. 













Fylki gat hún fortalað svo með feikna galdri, 
gjörði varla gramur að mæla ; 
gengin var þá hin mesta sæla. 









»Villist frá þér veröldin öll« að vífið sagði, 
»og virða sveit með vænum geiri. 
Viltu, kóngur, þuluna meiri % 












31 


32 


34 


35 


36 


37 


38 





RÍMUR 


»Fyr en lengur fortalir þú mér fyrst að sinni, 
Herrauð vil eg ei höldar grandi, 
en halurinn Bósi sigli úr landi«. 


„Dræpr skal hanna segir dögling, „vera, ef dreng má eg finna, 
fjörinu svifta og fögrum baugum, 
ef fæ eg hann litið mínum augum. 


Busla talar við buðlung heldr af beizku máli : 
„Þá skal tiggi með treganum fínum 
taka fram betur í orðum mínum. 


Sætan yrkti Syrpuvers af sóni herðum ; 
því mega ekki er þuldi gríma 
þegnar hlýða um náttar tíma. 


Vil eg það ekki virðum tjá í vísu minni, 
þó er það enn við þulu enda, 
því skal inn í rímuna venda. 


„Milding, skaltu möðkum vella að mestu grandi, 
sárin bið eg að svelli af eitri 
sjóla rétt með ánauð heitri. 


»Ærast skaltu annað dægr(, að auðgrund sagði, 
„svo bragnar skulu með breytni skæra 
buðlung verða í járn að færa. 


„Hundar skulu hilmi slíta hvössum tönnum. 
Sál þín bið eg að sökkvi í víti, 
sorg og ánauð jafnan bíti. 


»Kappar sex skulu kvelja þig með krönkum nauðum, 


utan þú Bósa bjargir veitir 
og blíðu ekki Herrauð neitir«. 


118 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


BÓSARÍMUR 


Sinnulaus var sjóli þá af sætu máli, 
talar hann loks við tvinna Gerði, 
trúi eg nú Busla ráða verði. 


Hilmir spurði : „Hvör er þín vild um hölda teita ?% 
„Sentu þessa bragna báða, 
buðlung, rétt í nökkurn váða«. 


„Far þú í burtu furðu skjóttt, að fylkir sagði. 
Brosandi anzar Busla á móti 
buðlung nökkuð lengra hóti : 


„Það gjöri eg aldrig, að þorngrund sagði, ví þessu sinni, 
nema þú, sjóli, sverjir eiða, 
að svíkja aldri bauga meiðaq. 


Vífi gjörði að vinna eið, en vísu skyldi 
á buðlung eigi bænin hrína ; 
brúðrin lofaði þessu hin fína. 


Skildu þau svo skjöldung fyrst og skrauta Gefni. 
Um morgun þegar misti svefna 
milding gjörði þing að stefna. 


Komu á þingið kóngsins menn og kappar teitir, 
dýrir voru drengir leystir ; 
dugir þeim oft, sem hugurinn treystir. 


32 X 
s TÍUNDA óð af traustri þjóð 
skal telja fram af mærðar slóð. 


Sigurður stóð að semja hljóð 
með sinni hörpu hetjan góð. 


119 




















RÍMUR 


Lék hann þá með listum sá, 

svo lysting þótti að heyra á ; 
mönnum frá réð milding tjá, 
„mun hér nökkur betur slá ?4 


„Reynt er það nú rétt í stað, 
ræsir, lítt«, er Sigurður kvað ; 
strengja glað hann stiltiað: , 
„stynja skal fyrir brodda nað. 


Hornin stór með harðan bjór 

í höllina komu minni af Þór ; 
halurinn fór með hljóða kór, 
haglega dundi strengrinn mjór. 


Dúkar, skör og dýrleg ör, 
diskar léku og hnífrinn hvör, 
var á för hjá vopna bör 

að vísu flest fyrir hljóðin snör. 


Húfur og skaut af höfðum braut 

fyrir hljóðunum upp á þvertréð skaut, 
örva gaut en ei var þraut, 

enginn hélt því í burtu hraut. 


Í hvörri krá, sem hermi eg frá, 
höldar allir þetta sjá, 

léku þá, sem letrin tjá, 

leikur allar konunum á. 


Drömbuð sló með dáðum, svó 
drengir öngvir fengu ró ; 
leikrinn dró af lýðum skó, 
lindi burt úr hosunum smó. 


BÓSARÍMUR 


Sigurður bað þá seggi í stað 
setjast skyldu drykkju að : 
„Hljóða nað, að halurinn kvað, 
shann skal stynja eftir þaða. 


Öllum þá, sem eg mun tjá, 
Ásum komu minni frá : 
fólkið má ei fæðu gá, 
faldafeykir hann gjörði að slá. 


Birnir og svín, segir bókin mín, 
báði naut og geitin fín, 
gleymdist pín, en gleðin ei dvín, 
gáði öngi skepna sín. 


Regins með drag og rammaslag 
rekkrinn sló þá seint um dag, 
var það lag um virða hag, 

víst þeir fengu af leiknum plag. 


Æfintýr með ýtum býr, 

upp nam standa brúðguminn skýr, 
brúðrin hýr og buðlung dýr 
bráðlega fram á gólfið snýr. 


Gleðin jókst meir, en garpar tveir 
gjörðu að stíga á foldar leir, 

með ljúfan geir og lauka Eir, 
leika öngvir betur en þeir. 


Þegar saman ber mund og sætu fund, 
Sigurður tók þá auðar grund, 

í hörpu sprund með hreina lund 
huldi hann rétt um eina stund. 























33 


24 


25 





RÍMUR 


Hringa Ná í hörpu lá, 

hana lét upp í rekkju þá ; 
gautar þá, sem greini eg frá, 
gullskorð dró út hvörr sem má. 


Sagt var mér af seggjum hér, 
Sigurður gull í hvílu ber ; 
gripi og ker hinn gautski her 
garpar drógu út að sér. 


GEIPLUR 
I 


Pan skal bragrinn brögðum læstr 
bjóða skemtan höldum, 
Karlamagnús keisari æstr 

köppum stýrði völdum. 


Kóngrinn eflir kristin lög, 
og kirkjur lét hann smíða ; 
heiðnir fengu högg og slög 
er hilmis þorðu að bíða. 


Keisarinn hefur þá kappa fjöld, 
er klæðast vopnum hreinum ; 
slík mun hvergi í heimi töld 
hirð með kóngi neinum. 


Rollant var þá ræsi kærstr, 
reyndr að snildar verki ; 
honum er jarlinn Oliver næstr 
og Oddgeir danski inn sterki. 









GEIPLUR 












9 Túrpín biskup taldi kær 
trú fyrir heiðnum öndum, 
og svo vel til víga fær, 
hann vegur með báðum höndum. 



















Némus hét og Namlun sá 
nýtra herra líki, 

þeirra ætt var eigi smá 
og Ótúel kóngsson ríki. 











Var með kóngi Villifer, 
er vakti rómur snarpar, 
Ívóríus og Ingelér, 
allir hreystigarpar. 








Bernarð og þeir Bæring jarl, 
„er bjartar randir knúði ; 
Reinald varði ræsis hjarl 
og riddari Geirarð prúði. 















Bertrans klýfur brandrinn hvass 

, búna Handins serki ; 
afreksmaðurinn Angelas 

og annar Bérarð sterki. 















Þar var einn á þengils hjarl, 
er þótti mörgu spilla, 
guðníðingrinn Gunilon jarl, 
er gjörði flest ið illa. 















Nenni eg heldr að nefna fátt 
af niflungs görpum snjöllum, 
þó skal kveða einn klókan þátt 


af köppum þessum öllum. 











































17 


18 


19 


20 


21 


22 


RÍMUR 


Það skal inna, er út í Frans 
eina stund með greinum 
dögling situr og drottning hans 
dýr hjá lundi einum. 


Sjóli spurði sína frú 

svó með skemtan kærri : 
„Mun sá nokkur milding nú, 
mér sé jafn eða hærri 24 


„Veit eg þanna, kvað vífið ljóst, 
„vera mun æðri mektard. 
Kóngi rann svo kapp í brjóst, 
að kendi varla spektar. 


Roðna tók in ríka frú, 
reiddist kóngrinn mildi ; 
féll hún honum til fóta nú 
fljótt og sættast vildi. 


„Vænti eg þesst, kvað vella Lín, 
Það vísir angrið sveigi ; 

eg er hin kærsta kvinnan þín, 
þú kunn mig þessa eigiq. 


„Þú hefur mælt svo mikla smán, 
mér er skylt að hefna ; 

engrar áttu vægðar vín 

ef viltu ei kónginn nefnaq. 


„Húgon inn gríski heitir sá 
herrann grískra þegna ; 
það hef eg frétt, að fylkir sá 


má flestu öllu megna. 


124 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 





GEIPLUR 


„Engi er svo ræsir rikr 
að rauðagulli og steinum, 
þó er hann eigi þengill líkr 


þér í öllum greinum. 





ÞEg skal leita að lofðung þeim, 
listin hefur svo unnað, 

koma ei fyr í Frakkland heim, 
en fái eg hann séð og kunnað. 


„Beri hann eigi makt af mér 
í margri hreysti sinni, 
tignin þín mun týnast hér, 
tapar þú elsku minni«. 


Ræsir hugsar ráðin stinn 
og ræður þegar að kalla 
fyrstan Rollant frænda sinn 
og félaga þeirra alla. 


Hirðin kóngsins hlýðir á, | 
hilmir talar við lýði : 

ÞÚt skulum vér til Jórsala gá | 
allir samt með prýði. | 


ÞEg vil hitta inn helga kross 
og halda í burt úr landi ; 
það hefur sýnt í svefni oss 
sjálfr inn helgi andi«. 


Listug vopnin lögðu af 
lofðungs garpar snjallir ; 
skatnar tóku nú skreppu og staf, 
þeir skulu til krossins allir. 

















125 











30 


31 


33 


34 


35 


36 


RÍMUR 


Keisarinn fer með köppum þeim, 
kænn og snar í rómu, 

út og suður í Jórsalaheim 

og allt til borgar kómu. 


Plaga sig fram í prúðast mynstr, 
er Páter Noster heitir, 

það mun þykja köppum kynstr, 
hvað kóngsins vóga sveitir. 


Lyktar sinni ljúfri bæn 
lofðungs herrinn mæti ; 
þegnar líta þar svo væn 
þrettán veglig sæti. 


Sá þeir aldrei suður um heim 
sæti slík í höllum, 
sjálfur guð hefur setið í þeim 


með sínum postulum öllum. 


Stillir settist stólinn á, 
studdi hann kóngleg gifta, 
en jafningjarnir út í frá 
öðrum sætum skifta. 


Gyðingr nokkur gekk þar nær 
og gjörði alla að líta ; 
rekkrinn varð sá raunmjög ær, 
réð hann sin klæðin slíta. 


Pátríarkann fyrstan fann, 

féll hann niður að grundu ; 
„Sjálf ódæmin, sagði hann, 
„séð hef eg nú fyrir stundu. 


126 





37 


38 


39 


40 


41 


42 


4 


Ù 


GEIPLUR 


„Rekka leit eg sex og sjau 
sitja í kirkju skærri ; 

þeir hafa sezt í sætin þau, 
séð hef eg engin hærri. 


„Einn svo langt af öllum bar, 

öll hans klæðin skína ; 

Kristur trúi eg að kominn sé þar 
kær með postula sínaq. 


Pátríarkinn plagar í stað 
presta fjöld á stræti ; 

kirkju sinni kemur hann að, 
kóngrinn stígur úr sæti. 


Hvor nam heilsa öðrum fyr, 
hvað sé það nema jafni ? 
Kirkju herrann keisarann spyr 
kænn að veldis nafni. 


„Frakkland heitir fagurligt hjarl, 
er fengum vér með sóma ; 

er eg að nafni keisarinn Karl, 
kóngr um gjörvalt Róma«. 


„Þú hefur haft þann sóma sess, 
er sjálfur drottinn prýddi, 
náliga skulu þér njóta þessa. 
Niflung situr og hlýddi. 


„Hér fyrir skuluð þér hafa það nafn, 
heiðri prýddir og seimi ; 
þér skal kallast engi jafn 


annar kóngr í heimit. 


127 









































34 


44 


45 


37 


38 


39 


40 


RÍMUR 


Dögling veitti Draupnis torg 
og dvaldist þar með sveina ; 
milding gjörði í mætri borg 
Méáríu kirkju eina. 


Hélt hann þá, sem hér er sagt, 
hóf og veizlu fróma ; 

stillir fékk þar mikla makt 

og marga helga dóma. 


LANDRÉSRÍMUR 


VI 


EssiÐ famn sá æru kann, 
öðlings niður inn harði ; 
stála Tý frá eg stefna úr bý 
að stoltum vífsins garði. 


Lauka hlið í lyndi blíð 
lofðungs arfa fagnar ; 

segir hann þá sem sannast frá, 
að sorgir heldur magnar. 


Bauga lund hið blíða sprund 
býður hjálp að veita ; 
göfugur mann er giftu vann 
gjörði þessu að neita. 


»Bráðliga skal frá brúðar sal 
burt á merkur ríða ; 

skaða af mér«, kvað skjalda grér, 
„skaltu öngvan bíða. 


128 





41 


43 


44 


45 


46 


47 





LANDRÉSRÍMUR 


Grætur nú in göfga frú ; 
geymir frænings vallar 
boga tók sín frá bauga Lín 
burt og örvar allar. 


Góðligt ess hefur geymir hers 
og gyltan söðul með reiða ; 
falda Rist nam fylgja tvist 
fram á skóginn breiða. 


Herrann burt með heiðr og kurt 
hleypti á skóginn víða ; 

spjóta Týr er spakur og hýr, 
sparir þá ekki að ríða. 


Auðnu sterkur út á merkr 
öðling ferðum skundar, 
kóngsins niðrinn kemur ei viðr 
kappann neinn til fundar. 


Fleina Týr nam fugla og dýr 
furðu oft að skjóta ; 

þó eru mein á marga grein, 
hann má þess ekki að njóta. 


Epli og hnetr sem innir letr 
frá eikum frá eg hann hendi ; 
randa viðr röskur og sviðr 
rauna nógra kendi. 


Fær nú hungur fylkir ungr 
fári spentr á skógi ; 
öðlings hlýtur arfi nýtr 

ilt af drengja rógi. 


129 

















48 


49 


50 


ST 


52 


53 


54 


RÍMUR 


Syngur þrátt með sæmdar mátt 
sveigir Fofnis stétta, 

hann biðr sér Krist með blíðri list 
að bæta angrið þetta. 


Mörk var stór þar mætur fór 
meiðir öglis fitja ; 

dverga fann sá dáðir vann 

í dýru rjóðri að sitja. 


Fýsist garpur framr og snarpr 
að finna örva rjóða ; 

tvennar var sem tjáði eg þar 
tylftir þessara þjóða. 


Gjörðist nú móðr og geysi hljóðr 
greiðir nöðru palla ; 

sér þá þegn með sæmdar megn 
sitja að kosti alla. 


Hölda dúkr er harla mjúkr 
þeir hafa á milli handa ; 
vella grér einn vinpott sér 
vænan hjá þeim standa. 


Skýri eg það hann skyndi af glað, 
skreytir frænings síka, 
hreystimann er höndla vann 
happa gripuna slíka. 


Setti í skóg með sæmdar plóg 
sviftir Fjölnis tjalda ; 

Úri hyggur ógnar styggr 
eftir honum að halda. 


130 








55 


56 


57 


58 


59 


ór 


LANDRÉSRÍMUR 


Suðri vann fyrir sæmdar mann 
að sínum bróður víkja ; 

»Gripi eg á, sem greina má, 
garprinn, þessum líka. 


„Siklings nið trúi eg sæmd og frið 
svinnum beri að hljóta ; 

eg bið þegn með ágæt megn 
allvel þessa að njóta. 


„Vestri hlýtur vísir nýtr 
fyrir vænum slíkt að glósa, 
drykk og vist með dýrri list 
dögling má nú kjósa. 


„Mun hann í dag með máttar plag 
móður sína finna, 

hungr og stríð þolir harla fríð 
hrundin beðja linna. 


„Sætan klár er sjö hefur ár 
setið í myrku ranni, 
þorna Lín hefur þessa pin 
þýðust fjarri sanni(. 


Þaðan á leið að þegninn reið, 
þungu gleymir stríði ; 

hann tignar Krist með tungu list, 
tiggja arfinn friði. 


Fylkir ríður furðu blíðr 
fram með brjósti hreinu ; 
kesju Yggur kænn og dyggr 
kemur að húsi einu. 


131 














62 


63 


64 


ós 


66 


67 


68 





RÍMUR 


Öðling kyr nam öngvar dyr 
á þeim múr að finna ; 
fleina grér að fugl einn sér, 


fyrðum vil eg það inna. 


Hljóðið sætt og harla mætt 
heyrði mýgir ríta ; 

fugl einn söng yfir falda spöng, 
fagur sem gull að líta. 


Fýsti þann er frægðir vann, 

að fífan skyldi nista ; 

hann réð brátt með heiðurs mátt 
á himni uppi að gista. 


Inn í múr til ítrar frúr 

skaut eyðir nöðru fanna, 
broddrinn kemur og brjóstið nemr 
beint á vænum svanna. 


Siklings þjóð með sárum móð 
setti múrinn þröngvan ; 
skarlats láð fékk skeyti náð 
og skaða beið af því öngvan. 


„Lengi eg má ei lifa hér þát, 
kvað lindin frænings grjóta ; 
wvilja mig nút, segir vitrust frú, 
„virðar örvum skjóta. 


Hratt í stað sem heyrði það, 
hugði þangað stefna, 
finnur tré sá frægð nam ske 
er fyrðar láreo nefna. 


132 


35 


(889) 





69 


LANDRÉSRÍMUR 


Tignar mann það telgja vann, 
tjáð er slíkt í kvæði ; 

buðlung kyr fékk brotið sér dyr 
en brugðið sút og mæði. 


IX 


NADDA Týr, inn níunda óð 
nýtri vildi eg greina þjóð, 
hlýra sinn skal hilmis jóð 

hitta nú sem beiddi fljóð. 


Marnum hleypti mörkina á, 
mun þar verða greina frá ; 
plátu meiðir prúður sá 
pálmara einn á grundu stá. 


Þessi talar við þengils kund, 
þóttist næsta prúðr í lund : 
yFerskum býð eg fleina Þund 
fæðu taka með mér um stunda. 


Milding hlýddi mætr á það, 
mettur reið hann eigi af stað ; 
garprinn eigi gáði að, 

gjörði nú sem pílagrím bað. 


Stígr úr söðli stýfir hers, 

að steypi veik hann Fofnis skers, 
kurteis léit hann klæði og ess, 
kunni eigi skil til þess. 

Fölnar hans inn fagri litr, 

fleins Týr þvingar reiðin bitr, 
niflungs arfi næmr og vitr 
naktur frá eg á velli sitr. 


133 




















RÍMUR 


Reið í burt sá randa grér 

róstu drengr er falsið tér ; 
fhitti hinn frú sem horskust er, 
hvergi þennan pílagrím sér. 


Lofðungs arfinn líta vann 
lymsku trúðinn aldrei þann ; 
æsti sorgin afreks mann, 
aftur þegar til snótar rann. 


Sifjin talaði sútum nist, 

er seggrinn hafði gripina mist : 
„Gjörir þér ekki gagnið vist 
glópska þínd, segir auðar Rist. 


„Þeygi muntu þurfa, fljóð, 
þann veg láta að seima bjóð, 
lymsku dreng eg leit á slóða, 
Landrés talar af hörðum móð. 


' 


Sagði hann hans inn svikla mátt 
sóma gæddri hringa gátt ; 
prýðilausan pílagríms hátt 
plagaði þegn að skýra brátt. 


Síðan anzar svinnust frú : 
„Seg ci lengr af þessu nú ; 
skal svo aldrei skræfan sú 
skuppa þig«, kvað menja brú. 


Skrúðann fékk hún skjöldungs kund, 
skein af honum um jörð og sund ; 
aldrei þóttist ágætt sprund 

of vel þjóna hjörva lund. 


LANDRÉSRÍMUR 


„Taktu hér við tignar grein, 
traustan bugni og sára tein, 
Hrumnis ess á hyggju stein, 
hjörinn búinna, kvað silkirein. 


„Má þér ganga mikið í kjör 
þó móti yður sé villan gjör ; 
Yrmling nefni eg ítran hjör 
er ýta-kann að minka fjör. 


»Essið frítt með augun sér 

alt það vont sem fyrir þig ber ; 
kurteis hefur það, kesju grér, 
Kristur sent til hjálpar þér«. 


Hún réð þegni fæðu fá 

og flest alt það sem veita má ; 
„Gramr, skal þér in geysta þrá 
gjarna bætt«, kvað auðar Ná. 


„Þú verðr að njóta vizku þín«, 
voldug mælti hringa Lín, 
Þgarpnum ætlar grimma pin 
Galíana með ráðum síng. 


Öðling hefur sig út í stað 
einkar skjótt sem sprundið bað ; 
„Þú stíg á esst, að kvinnan kvað, 
Karling máttu nefna það. 


„Hygg að því með heiðr og skraut, 
ef hilmis arfinn kemur í þraut, 
varast þú þaða, kvað vella laut, 
nað verða gintr af essi í brautq. 











RÍMUR 


Hún fylgir honum á fagra grund 
fljóðið prútt í sinni lund ; 

hann skildist þá við skarlats Hrund 
skjalda Týr að liðinni stund. 


Þar sem öðlings arfi reið 

æru og sæmd að jafnan beið ; 
stoltum sýndist stála meið 
staður einn fríðr á sinni leið. 


Getur þá líta gamlan mann, 
geysi nógar flærðir kann ; 
slagning hafði slinni þann, 
slyngur er við ilsku hann. 


Kunna frá eg inn klóka hal 
við kappann hefja flærðar tal : 
nMildings son með menta val 


messu fríðri hlýða skala. 


Tekur beizlið tönnum jór, 
trúðr er ekki í flærðum sljór ; 
upp á kirkju essið fór, 

er það mæða halnum stór. 


Furðu vænum fylkis nið 
fákrinn veitti næsta lið, 
æru hlaut og allan frið, 
essið staldrar hvergi við. 


Gildlega út á gjálfrið renn, 
grandar ekki falsið enn, 

upp á landið svimaði senn, 

hann sá þá hvorki stað né menn. 


136 


LANDRÉSRÍMUR 


Skamma stund um skóginn fer, 
skrímslin áður en fyrir hann ber ; 
mentum prýddur málma grér, 
marga skjöldu á grundu sér. 


Riddara flokk að ræsir leit, 
raunar margt með galdri veit ; 
þessi ætlar þegna sveit 

þengils arfa flærðar reit. 


Inna þeir sem eg hef spurt 
að öðling hafi vizku þurft : 
»Ræsis arfinn reyndr að kurt 
ríða má við oss í burt«. 


Hesti í móti höldum snýr 
hilmis arfi frægr og skýr ; 
öngvan mann sá örva Týr, 
ilsku snót um flærðir býr. 


Hetjan ríður harla svinn 
hvössum girtur benja linn ; 
líneik vildi lymsku stinn 
lofðung reyna í fimta sinn. 


Kurteis lítur kóngsson þar 
karlinn einn með lymsku par, 
týgin svört að trúðrinn bar, 
tamur við allar skemdir var. 


Essið hefur hann einnig svart, 
ilsku drengrinn rausar mart : 
»lofðungs son, með list og skart 
leika fremdu við mig snart. 














RÍMUR 


»Gakk af essi geira viðr, 
glóprinn vondi þessa biðr, 
»aukast mun þá æra og friðr, 
öðling, þéra, kvað flærðar smiðr. 


Frá eg hann vendir fáki enn, 
færði hann í beizlið tenn ; 
kynja munu það kátir menn, 
karlinn varð í burtu senn. 


Svikarinn hvarf í samri stund, 
sá var engum heill í lund ; 
linni sýndist lofðungs kund 
liggja fyrir sér einn á grund. 


Eitri blæs sem orkar hann, 
öngva kind að verri fann ; 
foxið þetta flest ilt kann, 

Fjölnis brúður stikna vann. 


Herðir tauminn hilmis kundr, 
harkalegur er þeirra fundr, 
beinin öglis braut hann sundr, 
bifaðist ekki seima lundr. 


Skríður heim með skemdar pör 
skræfan eftir þessa för ; 

lymsku gjörn var lauka Vör 
lyst að finna seima bör. 


„Skýra má eg þér, faðir minn, frá, 
fylkis hugða eg lífi ná, 

hans af essi hlaut eg þrá, 

hér máttu þau merkin sjá«. 


138 


GEIRARÐSRÍMUR ' 


IV 


Enn mun verða óðar smiðr 
cina stund meðan fólkið biðr 
minnast á, hvað Mágus niðr 
mælti jarlinn Geirarð viðr. 


Mágus arfi mælti blítt : 

„Mínu takið þér erindi lítt ; 
yður vill bjóða fljóðið frítt, 
frægi jarl, í ríkið sitt«. 

„Hávarð, seg það silki-Lín, 

sé eg við öllum slægðum þín ; 
brestur hvorki bjór né vín 
bragna sveitum heima að ming. 
Fylkir gjörir sem fljóðið bað, 
frúinnar tók hann letur í stað. 


Jarlinn gefur sér allfátt að 

og ekki vill hann líta á það. 
Annað tók hann bréfið brátt, 
er burðug sendi hringa gátt ; 
þengill gefur um þetta fátt, 
þenna hafa þeir leikinn átt. 


Hávarð jarl er horskr í trú, 
hjálpa vill hann stoltar frú ; 
brögðuleg var breytni sú, 
bréfið þriðja tekur hann nú. 
Fékk hann jarli frúinnar letr, 
furðu rjóðan Geirarð setr ; 
honum varð ei í brjósti betr, 
bréfið hann til stríðsins hvetr. 











RÍMUR 


Plokkar upp og pressu skeðr, 
pellan sú er jarlinn gleðr, 
vígslugullið frúinnar feðr 
fastlega var þar bundið meðr. 


Buðlung lítur bréfið á, 
brosandi mælti jarlinn þá : 
„Hvaðan úr heimi er sjóli sá, 
sætu vill með stríði fá z« 


Garprinn svaraði Geirarðs fregn, 
glaðlega mælt frúinnar þegn : 
Herra Príamús hefur það megn, 


honum þorir engi að vega í gegn. 


»Ungu vífi bragning bauð 

ið brenda gull og veraldar auð ; 
kæran sjálf er komin í nauð, 
kjöri hún fyr að liggja dauða. 


Hávarð mælt hraustr í kíf : 
„Herra, búist í fleina drif ; 
það er nú frægð að frelsa víf 
og fróma yðvart stolta lifu. 


Svaraði jarl og sat yfir borð : 
„Sigrar engi gullaðs skorð ; 
stoltar frúinnar stóru orð 
steypa honum í randa morða. 


ÞEf þú verndar vífið fritt, 
vill hún gefa þér ríkið sitt, 
flæðar eld og fólkið blítt ; 
frygðug mær er haldin lítte. 


GEIRARÐSRÍMUR 


Stillir talar við stolta hand : 

„Stár mig ekki á frygðar band ; 
gjör eg það ei fyrir gull né land 

að gefa mig undir kóngsins brand. 


„Viljir þú rjóða Viðris tjald, 
vísir, fær þú listugt gjald, 
mektugt nafn og manna hald, 
meyjan kemur á yðvart vald. 


Int er þetta orða spjall : 
„Elinborg ráði sínum hjall ; 
hirði hún ekki um heimskan jall, 
hvað er eg betri en annar kall ?« 


Mágus son tók ment í arf, 
miðlungs gott er þetta starf ; 
sízt mun vera til sjóla hvarf, 
sá hefur betur, eð lítils þarf. 


»Fyr skal hver inn frækni drengr 
falla niður og ymja strengr ; 
auðnan ræður alt hvað gengr, 


ekki býð eg frúna lengra. 


Riddarans tók að roðna litr, 
reiðin kemur í hjartað bitr, 
Hávarð gekk úr höllu vitr ; 
herra Geirarð eftir sitr. 


Hlupu á skip með hrygðar grein, 
hala þeir upp inn sterka flein ; 
bragnar komu við borgina Rein, 
brúðr er eigi að fréttum sein. 











RÍMUR 


Fljóðið þegar að fyrða sér 
fregnar skjótt sem vizkan lér : 
„Herra, seg það, Hávarð, mér, 
hversu blítt tók jarlinn þér ?%« 


Vænu segir hann vífi þá : 

„Vér skulum safna liði sem má ; 
engan gjörði jarlinn á 

yður að frelsa, hringa Ná. 


„Sá skal verða ragur, eð renn, 
riddara sveitin klæðist enn, 

búi sig allir bragnar senn, 

berjast skal eg við Príamús menna. 


„Fyrra sinnt, kvað falda Rán, 
„fékk hann hér svo mikla smán, 
því mun engi vera á ván, 

að vilji hann rjóða mækinn blán. 


„Hugði hann oss með heiðri að fá, 
hér í móti gjörði eg svá 
voldugum manni vísa frá ; 
vorkunn væri hann mintist á. 


„Því mun brotin in gilda gerð, 
gefur hann lítt um þessa ferð, 
yður mun slæma slungin sverð ; 
slíks er eg frá jarli verð. 


„Strengið aftur sterkleg hliða, 
stolta talar hún drengi við ; 

„höldum mun þá horfin grið, 
ef hingað sækir Príamús liða. 


GEIRARÐSRÍMUR 


Brúðrin talaði bragða skjót : 
„Búið til sverð en skeftið spjót. 
Báru menn til borgar grjót, 
biðstundin var nógu fljót. 


Hér kom enn fyrir hilmis sveit, 
herra Priamús þetta veit ; 
reiðin kemur í hjartað heit, 
heiftin mest á kónginn beit. 


Hilmir talar við herlið snjalt : 
„Hér mun eflast stríðið kalt ; 
frúinnar traust er furðu valt, 
Frakkland skulum vér brenna alt. 


„Frúin skal verða frilla vór«, 
frægi Príamús þetta sór ; 
slægjast mun þá lundin stór, 
ef líneik verðr að trúa á Þórq. 


Príamús heldur óðr og ær 
upp á land með dróttir þær ; 
rekkar tjalda Reinsborg nær, 
ristill af því sorgir fær. 


Hávarð bjó sitt herlið mætr, 
hringa skorð af harmi grætr ; 
heyra má það lægra lætr, 
lúðrar ganga um allar nætr. 


Príamús talar við prúða drótt : 
Plagi þér yður til rómu skjótt ; 
bráðla fá vér borgina sótt, 
brúðar lið hefur öngvan þrótt. 


143 























37 





36 


37 


59 


6o 


ór 


62 


RÍMUR 


Kóngrinn Príamús klæðist brátt, 
kappa lið var ekki fátt ; 

þegnar ætla að þreyta mátt 
þegar að líðr in grimma nátt. 
Seima grund af sútum hljóð 
sína býr til rómu þjóð. 

Hér mun verða listugt ljóð 

læsa niður í bragða sjóð. 


v 


Þaðan að heftist hjörva róg 
og höldar slíðra geira, 

Jarlinn hefur sig út á skóg, 
ekki sér hans meira. 

Loftið fann, sá lýði vó, 

og ljósa þellu hringa, 

færði hann henni fálka tvó 

og fjölda vænna þinga. 


Drekka þeir hjá gullaðs gátt 
gestir, en eigi fleiri. 

Þar svaf jarlinn aðra nátt 
enn hjá bauga Eiri. 


Frægur herra festir blund, 
firður öllum pínum ; 

veik að hvílu hringa grund 
og hyggr að gestum sínum. 


Ágæt lítur auðar strönd 
andlit Geirarðs prúða, 

þar með ljósa lofðungs hönd 
lukta vænum skrúða. 


144 





63 


64 


ós 


66 


67 


68 


69 





GEIRARÐSRÍMUR 


Strengir aftur reisugt rann 
ristill þessi inn prúði ; 
kemur í borg og kæru fann, 
kalsar þegar við brúði. 


„Drengir þrír með dygðar plag 
drekka í húsi mínu, 

þeir hafa, brúðrin, barist í dag 
bezt af fólki þínu. 


„Þetta er heldr að skýra skan, 
skipaði eg þeim að liggja ; 
andlit þeirra allra samt 

einn veg leit eg þriggja. 


„Tígulegir eru tveir að sjá, 
tel eg þá hrausta drengi ; 
kyrran leit eg herrann hjá, 
hans er líki engi. 


„Horfða eg upp á ljósan lit 
lofðungs þess ins dýra ; 
ber það eigi mitt breyzka vit 


blóma hans að skýra. 


„Sem þar stæði eitt lystugt ljós 
liljutrés ins græna 
samtemprast með sætu rós 
sólarsteins ins væna. 


„Þótt eg lægi lengi í kör 
og lita eg herrann þenna, 
andlit bjart, en augun snör, 
einskis mundi eg kenna. 


145 



































38 


29 


30 


31 


RÍMUR 


70 „Myndin bæði mjúk og hrein 
á mildings brjósti snjöllu, 
sem það fíls ið fegrsta bein 
fágað hvítri mjöllu. 


71 Lék á fingri Fofnis beðr, 
fest með silkiþræði, 
líkt sem átti yðvar feðr, 
einn veg vóru bæði«. 


72 Meyjan anzar miðlungs kát, 
hún mintist gjörða sinna : 
»Gjör mér hvorki gabb né lát, 
þú gakk til hvílu þinnara. 


MÁGUSRÍMUR 
I 


H öLDUM fá eg þar hvildir gaf 
heldur fyrst, en segjum af 
buðlung situr um borgina þá 

beint er áðan sagði frá. 


Morgun einn, að munda eg tjá, 
mengið gengur út að sjá ; 
seggir líta siglu hauk, 

sunnan beint af hafinu strauk. 


Kári hristi karfa band, 
kurteislega og tóku land 
kappar þeir, í kaldan sjá 
kafaði fleinn sem heyra má. 


146 


MÁGUSRÍMUR 


32 Hilmir fór, sem hér skal téð, 
hittir þann, er skipinu réð ; 
keisarinn finnur kappa þann, 
kærlega spyr að heiti hann. 


33 Hring hafa mig höldar nefnt, 
hingað hef eg til yðvar stefnt ; 
Írar heiðra allir mig 
öngu síður en Saxar þig. 


34 Mitt er erindið milding það4, 
mætur jarlinn talar í stað, 
slýða drótt og liðsemd mín, 
lofðung, stár í valdi þína. 


35 Þengill frá eg að þakkar ríkr, 
þeirra lýðrinn þangað víkr 
hilmis rétt inn horski heim ; 
Hiring jarl er nú með þeim. 


36 Híring jarl og hæversk drótt 
heldur gjöra að tjalda ótt ; 
langt í burt má líta það 
frá lýðum rétt í annan stað. 


37 Halurinn gaf úr hyggju torg 
hilmi ráð að vinna borg ; 
fengu þessum flokki eytt 

@ fylkis menn og Snækoll deytt. 


38 Hilmir þakkar heiðarligr 
Hiring jarli þenna sigr : 
„Valda því in vösku ráð, 


að vorri höfum vér borginni náð. 


147 


























RÍMUR 


yLitlu mun eg þér launa þaðt, 
lofðung ríkur mælt í stað, 
»gripuna þá, sem greini eg hér, 
garprinn, þigg þú hálfa að mér. 


Síðan skulum við setja tafl 
samið með mestan handar skafl ; 
það skal gjört með góðan frið, 
að gripirnir skulu þar liggja við. 


„Sá skal eiga sverð og ess«, 
sviptir talaði orma skers, 

„hér með hauk á hönd sér setr, 
hvor sem okkar teflir betra. 


Svaraði jarl í samri stund 
sveigir stáls með djarfa lund : 
„Telst mér engi í tafli ment, 
trúi eg mér sé það ekki hent. 


„Gef mér heldur grip þinn einng, 
garprinn mælti lyndishreinn, 
„þekkja mun eg mig, þengill, sjálfra, 
þanninn mælti brodda álfr. 


ÞEg skal ráðag, að ræsir kvað, 
vog reisum taflið þegar í staða. 
Settust niður og sömdu leik 
seggir beint í orða kveik. 


Þeir léku nú með list og ment, 
eg læt það vera báðum hent ; 
þanninn frá eg að lyktast lát : 
lofðung fékk af peðinu mát. 


148 


MÁGUSRÍMUR 


Híring talar, sem herma má, 

hirðin stóð og hlýddi á : 

„Skiljum þanninn, skjöldung beinn, 
skal eg nú eiga haukinn einna. 


Vísir sagðist vilja ei : 
„Víslega segi eg þar við nei«. 
Sömdu borð og settu menn, 
síðan frá eg þeir tefla enn. 


Léku nú sem listir tér, 
lofðung geymdi ekki að sér ; 
buðlung fékk þá biskups mát, 
beint sá þetta hirðin kát. 


Híring talar við hölda greiðr, 
hilmir var þá orðinn reiðr : 
»Léttum þessum leikum svo, 
lát mig eiga gripuna tvog. 


Öðling talar af ekka mæddr : 
Ekki þarftu að vera svo hræddr ; 
fjarri muntu forðast mig, 

því ferlega skal nú máta þig. 


Ræsis urðu ráðin stinn, 

þeir reisa tafl í þriðja sinn, 

með listum stefndu leikinn þann 
og lætur hvorgi af það kann. 


Sá var munur, að milding þar 
minna hlut fyrir jarli bar ; 
fretstertan með ferleg lát 
færði honum ið þriðja mát. 

















RÍMUR MÁGUSRÍMUR 









53 Sjóli frá eg að svarfar létt vu 
sundur tafli um borðið slétt : 
ber í punginn brjótur stáls ; 
burtu vendir kempan frjáls. 







4 BræÐur koma nú beint í stað 
bráðlega sínum hestum að, 

ferðin þeirra er að flestu greið, 
firðar venda heim á leið. 






54 Skjalar þá ei við skjöldung orð, 
hann skildist þar við tafl og borð, 
gripuna tók og geymir þá, 
og gekk í burtu sem fljótast má. 











s Úti frá eg að öðling var, 
öngvan þeirra kvaddi hann þar ; 
tiggja ekki um talið er létt, 

því tíðindin hafði jarlinn frétt. 









ss Híring segir, að hæversk drótt, 
höldar skyldi búa sig skjótt : 
„Það er minn grunur, að þengill rétt 
þoli nú ei við þessu sléttu. 





6 Seggir greindu sjóla þá 
sannliga þessu alt í frá ; 
hilmir tók að hljóðna viðr, 
hökunni stakk í bringu niðr. 









56 Skatnar fyr en skýjanna hjól 
skína tók in bjarta sól, 
búin er þessi bragna sveit 
beint svo að þetta enginn veit. 






7 „Það er nú ráð, að Rögnvald kvað, 
rjóður og talaði þegar í stað, 

sfaðir minn, gef til fagurligt ráð 
svo fyrðar geti oss ekki náða. 









s7 Þenna morgun þýðr og mætr 
þengill hafði staðið á fætr, 
reikað í burt af rekkju einn, 
ræsi fylgdi lítill sveinn. 





Dögling anzar : „Dragnið þér 

dáliga burt frá augum mér, 

„ hirði eg ekki um hölda þá 
sem hilmir ræntu lífi frá. 












58 Hilmir hefur í hyggju rann 
heldr að gjöra, ef mætti hann, 
Hiring jarli hneisu þá, 

; að hendur báðar festi hann á. 


»Sjóla hefi eg svarið þann eið, 
sagði þanninn kempan greið, 
»hjálpa ekki höldum bót 


sem honum er nokkuð þvert á mót. 








| s9 Lofðung frá eg að lítur það, 

| hvað lýða sveitin hafðist að : 

| borða elgur búinn er þá 

burt að sigla, þegar vindr er á. 


10 Þessa eiða þengill mér 

þanninn veitti af sjálfum sér, 
ef bregð eg því« kvað buðlung mæddr, 
vetur að væri eg aldrei fæddra. 






















12 


15 


17 


RÍMUR 


Að hallar veggnum hleypur þá, 
hilmir frá eg að tekur upp á 
snyrtimaðurinn snæri og spjót, 
snúðugt gjörði að treysta á fót. 


Skjöldung hljóp sem skatnar á hest 
skjótliga þá þeir keyra mest ; 
grunar mig hitt ef gatan er nóg 

að garprinn ríði fram á skóg. 


„Hvort mun skjöldung skógi á % 
skjótliga gjörði Vígvarð tjá, 
»gjöra nú hitt sem grunaði mig 
að garprinn ætli að hengja sig ?%« 


Rögnvaldr anzar rétt í stað : 
»Róstu verk má kalla það ; 
annað ætla eg odda álfr 

ætli heldr en drepa sig sjálfr. 


„Vér skulum finna föður vorn, þá 
fljótlega gjörði Rögnvald tjá ; 
Vígvarð anzar : „Vart er það 

að vilji eg karli leita aða. 


Rekkar gjöra sem Rögnvald bað, 
ríða heiman þegar í stað ; 
skatnar kómu skóginn á, 


skýri eg hitt þeir vildu sjá. 


Fylkir kom þar *við fjórar eikr, 
furðu er hann af harmi bleikr ; 
Þengill heilsar þeim með frið, 
þegja frá eg þær allar við. 


152 





18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


MÁGUSRÍMUR 


„Hitt vard, sagði hilmis niðr, 
„hér var þykkur skógr og viðr, 
sem þá fylkis ferðin stinn 
fagurlegt stæði um herra sinn. 


»Yður nam þjóna allur skógr 
einka hár og furðu nógr, 
laufið grænt og limarnar á 
laut það yður og hneigði þá. 


»Musskift lífi man eg nú þaðt, 
mælti jarlinn þegar í stað, 
„epla viðurinn yður í hjá 
allur hneigist burtu frá. 


„Eigi er sæmd, að öðling kvað, 
„yður að vera á þessum stað ; 

því er eg kominn, að Þengill tér, 
»þiggja skuluð þér ráð af mér. 


„Barkar mæður búist af stað 
burtu heðan4, að jarlinn kvað ; 
sstígið upp á sterklegt ess, 
stund skal engin á millum þess. 


ÞRíðið fram til Rínar leið, 

rétt skal þessi ferðin greið, 
steinbogi nokkur stóð þar beinn 
stórlega breiðr við ána einn. 


DRíðið yfir hann rétt í stað, 
ræð eg, jarlinn talaði það, 
„fram með ánni farið þér þá, 
fagran megið þér skóginn sjá. 














2 


(o 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


RÍMUR 


sMörk er þykk en mjór er vegrt, 

mælt jarlinn þeygi tregr ; 

„þát, kvað vísi, vant og breitt ig 
verðr fyrir ykkur jarðhús eitt. j 


»Þar mun vina, kvað vella rjóðr, 
„vist er nóg og hestum fóðr, 
þrenna vetra, að þengill kvað, 
„þó þér dveljist í þessum stað 


„Mætti vera«, að milding kvað, 
„meðan þér dveljist í þessum stað 
að reiði skógar renni þá 

rétt af yður in mesta frá. 


„Þetta ráð megið þér þiggja af mér« ; 
Þengill vendi í burtu sér ; 

öðling skildist eikur við, 

allar bað hann þær sitja Í frið. 


Fylkir hljóp sem flygi ör 
furðu hart af snúnum hör ; 
ferð er hans að flestu greið, 
frá eg hann vendi heim á leið. 


Vígvarð talar við virða greypr : 
„Viljið þér sjá hvar faðir vor hleypr, 
karl er þessi orðinn ær, 

enginn er honum að vísdóm nær. 


„Hafið þér heyrtc, kvað halurinn bleikr, 
vað hann hefur talað við fornar eikr ? 

sá var fól það fleiprar enn, 

að fara muni þær sem lifandi menna. 


154 


12 


MÁGUSRÍMUR 


32 Rögnvald anzar rétt í stað : 
„Ræsir þóttist skilja það, 
að vér mundum nokkru nær 
nema þau orð sem talað hann fær. 


33 Þetta hefur oss þengill kent, 
þó honum væri stríðið spent 
vísi hart um vizku ker ; 
víst munu eikur standa hér. 


34 Rekkar stíga á reisugt ess, 
ríða gjörðu fram til þess 
steinboga rétt sem stillir þá 
stóran sagði öllum frá. 


35 Flýta þeir yfir hann ferðum sín 
firrast sorg og alla pín ; 
skatnar komu á skóginn greitt, 
skil eg þeir fundu jarðhús eitt. 


36 Það var búið með þeirri magt 
sem þengill hafði þeim til sagt, 
vínið nóg og vistin há 
víslega að fullu veturna þrjá. 


40 IX 


Í SIKLINGS ríki er seggrinn einn er siðu kann valla, 
Áka skulum hann allir kalla, 
af honum verður kvæðið spjalla. 


Hann var hagur á hvers kyns lát í hyggju ranni, 
átti fé að mörgum manni, 
máttar heimskr er þessi glanni. 














RÍMUR 





MÁGUSRÍMUR 








13 Skatnar þóttust skyldir til um skálk að villa, 
seggnum guldu seint og illa, 
síðan þótti mörgu spilla. 


22 Áki finnur öðlings manninn einu sinni, 
hræddur mælti herjans slinni, 
honum trúi eg þetta lítið vinni. 









14 Halurinn kemur á hilmis fund og hermir þetta, 
milding beiddi mál sitt rétta, 
meiðir talaði orma stétta. 


23 Halurinn beiddi hringa Ull sem hér skal tína, 
ýtum greinir orða lína, 
h Áki talar um konuna sína. 









15 Milding gjörði málið svo fyrir meiði skjalda, 
gjörir þeim orðin geymir tjalda, 
er góssið höfðu hans að halda. 


Hirðmann anzar honum í mót og hermdi ið sanna : 
„*Mig mun skrafa við skarlats Nanna, 


skal þér ekki slíkt að banna«. 








16 Svo gat öðling séð um það með sömdum hætti, 
Áki fékk það alt sem átti, 
allvel ríkan kalla mátti. 


25 „Gefa skal eg þér góssið til ef gjörir ei þetta, 
við skarlats lindi skrafa af létta, 
skelfir talaði ófnis stétta. 









17 Þegar að Fofnis fleygir bóls að fljóðið spannar, 
mörgum þykir þá maðurinn annar ; 
mest um þetta bókin sannar. 


26 „Þá skal fjárins þriðjungr einn til þín að hlaupat, 
þegnar gjörðu þessu að kaupa ; 
þarf eg eigi slíkt að raupa. 









18 Rekkrinn snýr nú rétt á svinn við ráð að leita, 
konuna fékk sér kynja teita, 
kveð eg að hún mun Helga heita. 


27 Fór sá burt við fénu tók og fyrðum sagði 
skelfir stáls að skömmu bragði ; 
skrafar þá annar við hana að bragði. 










19 Hirðmaðr einn var henni kær sem hér skal greina, 
talar hann oft við tróðu hreina, 
tel eg að Áki muni það meina. 


Enn fann Áki öðlings manninn einu sinni, 
heimsku mælti herjans slinni ; 
hinn trúi eg þetta leggi í minni. 







20 Áki réð við auðar lindi eitt sinn mæla : 
»Lizt mér þetta, ljúf mín sæla, 
að lýðir muni þig frá mér tæla. 





Halurinn beiddi hringa Ull sem hér mun eg tína : 
„Hrygðin gjörir mig hart að pína, 
helzt þér fíflið konuna mína. 






21 Dýr nam anza dreng í stað sú drósin fríða : 
»Alt hvað skatnar skrafa með blíða 
skulu þeim svörin í móti ríða«. 





„Helming fjárs míns hafa skaltuc, kvað hristir spjóta, 
ngóssins þyki þér gott að njóta 
og gjörir mér ekki skömm svo ljótat. | 










156 









































RÍMUR 


Þessi gjörði þengils viður þegn að sendi ; 
greiðir Áki góss af hendi, 
garprinn þegar í burtu vendi. 


Öllum segir hann ýtum til að ætlun minni ; 
ei trúi eg skatnar skrafinu linni, 
skauzt til enn í þriðja sinni. 


Finnur Áki fylkis mann á fögru stræti ; 
halurinn talar við hringa gæti, 
hinn trúi eg ekki í svörunum bæti. 


»Ef skrafar þú ei lengur, skelfir stáls, við skarlats Nönnu, 
launin skal eg þér leggja að sönnu, 
lestir gulls, af minni könnu. 


»Alla þigg þú, auðar lundur, eigu mína, 
góssið tak í geymslu þína, 
gæfan mun þín aldrei dvínaq. 


Þessu kaupir þengils maður og það kveðst vilja ; 
honum réð garprinn greiðugt telja 
góssið sitt og síðan skilja. 


Nú kom Áki enn á tal við unga brúði ; 
þegninn kemur að þorna Þrúði, 
þanninn mælti vondur júði : 


„Fór það illa fékk eg þig, kvað fleygir geira, 
„vandann hlýt eg víst að meira 
víslega af þér hálfu fleira. 


»Góss mitt alt hef eg gefið fyrir þig, kvað geira sviftir, 


shvorki er prjónn né penningr eftir, 
en pútan ekki um breytni skiftira. 


158 





BLÁVUS RÍMUR OG VIKTÓRS 


»Féfátt mun þér fyrst til þessc, kvað falda Nanna, 
„ef þú ætlar öðlings manna 
allra við mig tal að bannaq. 


„Við það leita eg víst ef kann, in væna kvinna ; 
skal eg enn þann útsmið finna 
að enginn skal þig frá mér ginnat. 


Með brúði fer hann burt á skóg sá býtir mála, 

þar gjörir fleygir Fofnis stála 

furðulega sterkan skála. 

Stór er hurð en sterkr er fleinn fyrir stoltu ranni ; 


geymir síðan grottintanni 
gullaðs spöng í slíku spanni. 


41 BLÁVUS RÍMUR OG VIKTÓRS 


Vv 


36 MEN var glæst er Blávus bar, 
betri finst ei gripur en þar ; 
skýtur augum Skeggkarl nú 
og skimaði oft á linna brú. 


Menið af hálsi milding tók, 

mun þar vaxa brögðin klók : 
»Hinn góði bóndi, geym hjá þér ; 
gefur það öngvan sigurinn mér«. 


Ljómar vítt af linna dún, 
léttir Skeggkarl heldur brún ; 
annan tók hann orða slag, 
augun færðust sýnt í lag. 














40 


4I 


42 


43 


44 


45 


RÍMUR 


»Mig hafa seggir sóttan heim ; 
sæmdir þá eg af báðum þeim ; 
fann eg hvergi fyrða þá, 


að frægri væri um alt að sjá. 


Andlit bera þeir einkar bjart, 
allr er vöxtur snúinn í skart, 
stoltr er búkr en sterkar hendr 
stáli kljúfa þykkvar rendr. 


„Þá eg af brögnum brendan seim, 
býtti eg engu í móti þeim ; 
ungleg orð og æsku brögð 

eru til handa bræðrum lögð. 


ÞGet eg aldrei grettis sker 
goldið þeim sem verðugt er, 
utan vér njótum nokkurs við ; 
nú skal prófa Dínus lið. 


»Dyrgjan hans er digur og ung, 
drjúgum verður ómegð þung ; 
fólk er smátt en furðu mart, 
og fær það eigi klæða skart. 


„Misjöfn verða dvergnum dægr, 
dimmr í lund en nokkuð slægr ; 
þarf hann fjár en þegna frægð 
það mun auka sóma nægð. 


ÞGöngum fyrst og finnum hann, 

og freistum svo hvað dvergrinn kann ; 
sú mun eigi liðsemd létt 

cf leggr hann til með öllu slétta. 


160 








42 





BLÁVUS RÍMUR OG VIKTÓRS 


46 


47 


Virðar líta Vestra höll, 

var sú komin á grænan völl ; 
stigu þeir fram að steini brátt, 
stundi dvergrinn inni hátt. 


Þegnar heyrðu í þennan stein 
þungan blástr og barna kvein ; 
fárlega þóttist fólkið statt, 
Frosti kvað sér ekki glatt. 


vi 
Pas mun sett Í sjöttu grein 


að seggit fundu fagran stein, 
Skeggkarl leggr á lófa sinn : 


»Ljúk upp, Dínus, kompán minn«. 


Lýkur upp steini og lítur út, 
léttir dvergnum ekki sút ; 
þekkir Skeggkarl þegar í stað, 
þangað víkur Dínus að. 


Aðra sér hann ýta þrjá, 

ekki gaf sér dvergr um þá ; 
„Svo hafið þér að steini stillt, 
að stórlega fékk eg áðan illt. 


»Æpta eg mest í alla nátt, 

á ýmsa gekk mér enda þrátt ; 
nú er sem hattr af höfði mér 
hafinn og slíku valdið þér. 


„Þótt mér svíði um sorgar tún, 
svo lízt mér á þegna brún, 

nær sem temprast nokkur ráð 
nýleg út af hyggju láða. 


IĜI 








